


tg á 
í eð 


LÖG 


VERZLUNARFÉLAGSINS 


Reykjavik. 





























 VERZLUNARFELAGSINS 
Reykjavikur kaupstað, 


sem 


stofnað er vorið 





Reykjavík. 
Prentuð í prentsmiðju landsins, af H. Helgasyni. 


1848. 





tiðikgArgað í 


a 





Formáli. 





Af því þeir, sem geingið hafa í verzlunarfélag 
í Reykjavíkur kaupstað, eru að eins em deild 
aðalfélags þess, sem fyrir skemstu er stofn- 
að þar #2 framkvæmdar ýmsum nyt sömum fyr- 
irtækjum, þá eru í þessum lögum ekki tekn- 
ar fram neinar sérstakar reglur, hvorki viðvík- 
jandi innri stjórn aðalfélagsins, né sérstakra 
deilda þess á fundum. En það þykir vel hlýða 
að drepa með fám orðum á aðal-tilgáng verzl- 
unarfélags þessa, en hann er: 

1. Að (efla sem mest verður vöndun allrar 
innlendrar vöru. 

2. Að efla frjálsa og ábatasama verzlun as 
búa við kaupmenn. 

3. Að losa svo marga fátæka, en reglusama 
dugnaðarmenn, sem félagið álítur sig fært 
um, við kaupstaðarskuldir með leigulausu 
láni. 

4. Að efla trausta samheldni og ötular fram- 
kvæmdir félagsins, með því að stofna sam- 


eiginlegan sjóð af nokkrum hluta verzlunar- 

ágóðans. 

Svo að þessum tilgángi:geti orðið fram- 
seingt, hefir félagið sett sér og bundið sig 
eptirfylgjandi lögum. 








KE. 


Um forstöðumenn félagsins yfir höfuð, og 
kosningu þeirra. 





1. Félaginu skulu forstöðu veita. 
2 Umboðsmenn, 
2 Verzlunarfulltrúar, 
2 Varafulltrúar, 
2 Verzlunarskríifarar, 
1 Gjaldkeri. 
2. Þessir menn skulu kosnir með atkvæða- 
fjölda til eins árs, á aðalfélags fundi hinum 
fyrsta í sumri ár hvert. Hljóti einhverjir jafn- 
mörg atkvæði, skal aptur greiða atkvæði um 
þá að nýu; verði þá enn atkvæðin jafnmörg, 
skal hlutkesti ráða. 

3. Sömu forstöðumenn má kjósa árið ept- 
ir, ef þeir ekki fyrir fram skorast undan því, 


HO 


6 


annaðhvort bréflega til forseta, eður opinber- 
lega á kosningar fundinum. 

4. Einginn má skorast undan kosningum 
í fleiri ár, enhann hefir samfleytt haft forstöðu 
á hendi, t. a. m. hafi einhver haft þau störf á 
hendi í tvö ár, má hann skorast undan vali 
næstu tvö ár á eptir, en ekki þriðja árið. 

5. Þeir, sem voru varafulltrúar árið fyrir, 
mega ekki skorast undan kosningu til ein- 
hverrar forstöðu næsta ár. 

6. Til forstöðumanna má hvorki kjósa for- 
seta né skrifara aðalfélagsins; eingan, sem 
gjörsamlega er húsbónda háður; eingan, sem 
er ýngri en 25 ára; þó mega skrifararnir vera 
ýngri, ef þá ekki skortir aðra hæfilegleika; 
eingan, sem ekki er heimilisfastur í lögsagn- 
ar-umdæmi Reykjavíkur kaupstaðar. 


XI. 
Ætlunarverk forstöðumannanna. 
A. Umboðsmennimir hafa á hendi aðal- 
umsjón félagsins, að því leyti sem þeir skulu 

1. taka við skýrslum félagsmanna um tillög 
þeirra til verzlunarinnar. 

2.. yfirfara og aðgæta gagnskilabækur félags- 
manna, þá skrifarar hafa ritað í þær út- 
tekna og innlagða vöru. 

8. ransaka verzlunarsjóðinn 8 sinnum á ári, 
og optar ef þurfa þykir, eður ef gjaldkeri 


4 


þykir í nokkru tortryggjandi, og svo á- 
grips-reikninga hans. 
4. ráða því með gjaldkera, hverjum, og hvað 
mikið í hvert sinn er úr sjóðnum léð á leigu. 
5. skipa til útgjalda úr sjóðnum óumflýanleg 
smágjöld til nauðsynja og þarfa félaginu, 

t. a. m. fyrir aðalbækur umboðsmanna og 

gjaldkera, o. fl. þessh. 

Umboðsmennirnir skulu hafa aðalbók í ark- 
arbroti, svo stóra, að hverjum félagsmanni 
megi ætla 2 opnur. Hverri opnu skal skipt 
eptir meðfylgjandi sýnishorni A, í fjóra aðal- 
dálka, tvo áætlunardálka, yfir lofaða vöru inn- 
lenda og pantaða vöru útlenda, og aðra tvo 
dálka yfir þá vöru, sem í raun og veru er tek- 
in út og lögð inn. Að því búnu taka um- 
boðsmennirnir skýrslu af hverjum félagsmanni 
um tillag hans til verzlunarinnar, í hverju það 
verði goldið, hvort í vöru, og hvers kyns, eður 
í peningum, og rita það í annan áætlunar- 
dálkinn, en í hinn, hvað þeir vilja panta 
mikið af hverri aðaltegund útlendrar vöru að 
dala-tali, af kornvöru, af kaffi og sikur, af 
annari vöru og af peningum. Eptir áætlun- 
ar-dálkunum búa þeir til aðal yfirlit, lagað 
sem bókin sjálf yfir upphæð bæði hverrar 
vörutegundar um sig að dalatali, og svo allrar 
vöru og penínga yfir höfuð, sem til verzlun- 
arinnar skal gánga það árið, eins yfir útlendu 


8 


vörurnar, sem pantaðar eru, eptir þeirri flokka- 
skipun, sem nú var tilgreind. 

Umboðsmennirnir taka við gagnskilabók 
hvers félagsmanns hjá skrifurunum, undir eins 
og verzluninni er lokið, yfir fara þær, hvort 
rétt sé reiknað, og undirskrifa, og rita síðan 
eptir þeim í hina 2 dálkana í aðalbókina upp- 
hæð þess, sem inn er lagt og út er tekið; 
að svo búnu afhenda þeir félagsmanni hverj- 
um sína gagnskilabók. 

Umboðsmennirnir skulu semja nafnaskrá 
og yfirlit yfir alla félagsmenn með upphæð 
þess, er hver hefir lagt til verzlunar, og af- 
henda gjaldkera, lagað eptir sýnishorninu B. 

B. Verælunarfulltrúarnir skulu eptir yfir- 
liti því, sem umboðsmennirnir fá þeim yfir lof- 
aða vöru og peninga og yfir pantaða vöru, 
semja við þann eða þá kaupmenn, sem þeir 
komast að beztum kjörum og kaupum hjá; 
þeir skulu semja þannig, og taka skriflegt hjá 
kaupmanni, að félagsmenn sæti hjá honum 
þeim kaupkostum og verðlagi á allri vöru, er 
þeir láta af hendi og taka við, sem bezt fæst 
það árið, og að auki tiltekna upphæð af hver- 
jum 100 rbd. í kaupbætur. 

Þeir kalla saman félagsmenn til að taka 
á móti vörum sínum. 

Ef þarfa-vörur bjóðast til láns, með ábata- 
sömum kjörum og án þess vaxta sé krafizt, 


9 


skulu fulltrúarnir þiggja slík lán, einkum ef 
þau bjóðast á vorin; skulu þeir sjá um, að þvi- 
líkar láns-vörur skiptist sem jafnast gegn pen- 
íngum útí hönd meðal félagsmanna, að tiltölu 
við tillög þeirra. 

Fulltrúarnir skoði vandlega alla innlenda 
vöru, áður en hún er afhent kaupmanni. Hve- 
nær sem kaupmenn og félagsmenn greinir á 
um vörugæðin, þá leitist (fulltrúar við að jafna 
ágreinínginn, eða reki aptur vöruna, ef hún er 
miður vönduð, en skyldi. 

Fulltrúarnir semja við kaupmenn þá, er 
skuldir eiga að krefja hjá félagsmönnum, um 
kvittun þeirra með svo vægum afdrætti, sem 
verða má, og gefa gjaldkera skýrslu um það. 

Fulltrúarnir standa gjaldkera skil á öllum 
kaupbótum, sem þeir afhenda honum í pen- 
íingum að mestum hluta, þegar þeir hafa samið 
við kaupmenn; en eptirstöðvarnar, þegar allri 
verzluninni er lokið. 

C. Varafulltrúarnir eru skyldir að gegna 
öllum störfum aðalfulltrúanna, hvenær sem þeir 
geta ei sjálfir við verið, og þeir gjöra þá áður 
vara við. 

D. Skrifararnir skulu rita í gagnskilabæk- 
ur félagsmanna þann útlenda varning, sem 
þeir hafa pantað, og veræzlunarfulltrúarnir af- 
henda þeim; skrifararnir séu því jafnan til taks, 
hvenær sem fulltrúarnir kveðja þá til þessa 


10 


verks; þeir skulu á sama hátt rita í gagnskila- 
bækurnar vöru þá, sem félagsmenn leggja inn. 
Hvorutvegsju vörunni, bæði hinni innlendu og 
útlendu, skulu þeir skipta í flokka eptir yfir- 
litinu og aðalbókinni; að síðustu skulu þeir 
leggja saman upphæð hinnar útteknu og inn- 
lögðu vöru, tilgreina hvort of eða van sé út- 
tekið, og afhenda gagnskilabækurnar að því 
búnu umboðsmönnunum. 

E. Gjaldkerinn hefir á hendi alla umsjón og 
reikninga verzlunarsjóðsins, og geymslu hans; 
hann tekur við öllum inngjöldum sjóðsins og 
kvittar fyrir; hann greiði og af hendi, án þess 
skipun umboðsmanna komi til, öll hin lög- 
boðnu og stöðugu útgjöld, en þau eru: kvitt- 
un kaupstaðarskulda eptir samníngi fulltrúa; 
verzlunarágóði hvers félagsmanns af tillagi 
hans; endurgjöld til félagsmanna fyrir und- 
anfarin tillög þeirra til skuldalúkninga, og vext- 
ir af innstæðum þeirra í fasta sjóðnum, þegar 
þær hver um sig eru orðnar 25 rbd. 

Inngjöld öll og útgjöld ritar gjaldkeri í 
dagbók; eptir henni semur hann ágrips-reikn- 
íng fyrir hverja 3 mánuði, og aðalreikning 
30. Sept. ár hvert eptir sýnishorninu C. 

Á nafnaskrá þeirri og yfirliti, er umboðs- 
mennirnir fá gjaldkera, skal hann gjöra grein 
fyrir aðalupphæð verzlunarágóðans, hve miklu 
af honum sé varið til skuldalúknínga, hve mik- 


11 


ið sé goldið hverjum félaga, og hve mikið sé 
seingið til verzlunarsjóðsins; nafnaskráin og 
yfirlit umboðsmanna, með þessum skýrslum 
gjaldkera, skal lagað eptir sýnishorninu B, 
og skal gjaldkeri leggja það fram með aðal- 
reikningum og skírskota til þess. 

Afgáng verzlunar ágóðans, þann. er eptir 
skýrslunni geingur í veræzlunarsjóðinn, og eins 
það, sem varið er til skuldalúkninga, ritar gjald- 
keri í gagnskilabók hvers félaga, lagaða eptir 
sýnishorninu D. 

Gjaldkeri skal og hafa bók sér yfir alla 
þá, er félagið tekst á hendur að losa úr skuld- 
um, ætla hverjum þeirra blaðsíðu, þar getið sé 
annarsvegar aðalupphæðar skuldarinnar, og svo 
hve mikið sé upp í hana goldið kaupmanni, en 
hins vegar hvað og hvenær nokkuð er upp í 
hana endurgoldið til sjóðsins. Jafnmikið og 
hinir skuldugu endurgjalda, skal hann fá fé- 
lagsmönnum aptur að réttri tiltölu, eptir því 
sem hver hefir lagt til til skuldalúkninga und- 
anfarin ár, og skýrslur hans þau árin sýna, 
ef þeir krefjast þess. 

Eingum má gjaldkeri neitt lána úr sjóðn- 
um, nema með leyfi umboðsmanna; þó skulu 
þeir, áður en þeir veita einhverjum vilyrði 
fyrir láni, ráðfæra sig við gjaldkera. Gjald- 
keri skal taka fyrir hverju láni skýlaust skulda- 
bréf með ákveðnum gjaldfresti og leigu, orðað 


12 


á þann hátt, sem félagið síðar ákveður með 
sýnishorni til þvilíkra skuldabréfa. 

Skuldabréf þessi geymir hann í féhirzl- 
unni, en uppteikun þeirra hjá sér, og semur 
árlega skilagrein yfir vextina, og skal þar 
einnig getið upphæðar og dagsetningar skulda- 
bréfanna. 

Gjaldkeri skal skyldur að þola ransókn 
sjóðsins, hvenær sem umboðsmenn beiðast, 
auk þess sem þeir eru skyldir til þess 8 sinn- 
um á ári; hann má aldrei hafa í sínum hirzl- 
um að mánaðarlokum meira, en 50 rbd., heldur 
leggur hann hitt í aðalhirzluna. 

Gjaldkeri skal leggja aðalreikníng sinn 
fram á næsta fundi á eptir 30. Sept. ár hvert; 
með atkvæðafjölda skulu þá menn kjörnir til 
að skoða reikninginn og finna að, ef verður. 
Umboðsmenn og fulltrúar skera úr þeim að- 
finníngum, þegar gjaldkeri er búinn að svara 
þeim, og skal sú gjörð vera bindandi bæði fyr- 
ir gjaldkera og alla, sem hlut eiga að. 


KI. 
Um verzlunarsjóðinn, tilgáng hans, inn- og 
útgjöld og geymslu. 
Sjóðurinn stofnast og viðhelzt: 


1. af verzlunarágóða þeim, er fram yfir verð- 
ur 9 rbd. af 100 rbd. 


13 


af leigulausu láni kaupmanna, sem við er 
skipt. 
af leigum, sem fást af léðum peningum. 
Sjóðurinn lánar peninga fyrst og fremst 
félagsmönnum, og svo öðrum utan félags, 
Þegar þeim liggur á, bæði til nytsamra 
fyrirtækja og ábatasamra kaupa. 
Sjóðurinn geldur ekki félagsmönnum sjálf- 
um vexti af því, er þeir hafa til hans lagt, 
fyrr en það tillag hvers eins er orðið 25 
rhd. að upphæð; úr því skulu goldnir 
vextir 4rbd. af 100rbd. árlega. 
Öllum þeim, sem að almenningsáliti eru 
skilvísir menn og óbundnir veðskuldum, 
má lána allt að 100rbd. án veðs, eða borg- 
unar, en þó að eins með 3 mánaða gjald- 
fresti og gegn Grbd. af 100rbd. í leigu. 
Félagsmenn gánga fyrir öðrum utanfélags- 
mönnum til að fá slík lán, ef ekki verður 
lánað hvorumtveggju. Ef nokkur beiðist 
100 rbd. láns eða meira, þá skal það að 
vísu veitt gegn Á rbd. af 100 rbd. íleigu og 
fullgildu veði eða órækri ábyrgð, en þó svo, 
að segja megi láni því lausu með missiris 
uppsagnar- fresti, og því að eins, að um- 
boðsmenn og gjaldkeri viti ekki von til, 
að jafnmiklu megi innan skams koma á 
leigu með smærri upphæðum, og á arð- 
samari hátt. 


AÐ 


14 


Sjóðinn skal geyma í sterkri 'og járn- 
bendtri hirzlu með 2 lásum; hafa umboðs- 
menn lykilinn að öðrum, en gjaldkeri að 
hinum. Í hirglu þessari skal og geyma 
skuldabrefin. 


íV. 
Réttindi og skyldur félagsmanna. 


A. Yfir höfuð. 

Þeir eiga allir jafnan atkvæðarétt á fundum. 
Þeir mega bera upp og stínga uppá þeim 
breytingum í verzlunarlögunum, sem þeim 
þykir við þurfa. 

Þeir mega beiðast og bera upp undir at- 
kvæðagreiðslu, að nefnd sé kosin til að 
ransaka verzlunar- aðferð fulltrúanna, og 


- athafnir gjaldkera og umboðsmanna. 


Þeir mega segja sig úr félaginu, en ekki 
seinna ár hvert, en á hinum síðasta fundi 
í vetri. 

Meðan þeir eru félagsmenn, skulu þeir efla 
sóma þess og hagsmuni, sem þeim er auðið. 
Þeir skulu skýra umboðsmönnunum frá 
verzlunartillagi sínu, og í hverju það verði 
látið, fyrir lok Aprílmánaðar. 

Þeir eru skyldir að vanda alla vöru sína, 
sem bezt verður, og flytja hana sjálfir til 
kaupmanns eptir fyrirmælum verzlunarfull- 
trúanna. 





Í 


10. 


11. 


15 


Þeir skulu afhenda verzlunarfulltrúunum 
penínga-tillög sín, þegar þeirra er krafizt. 
Þeir skulu koma til að taka við hinni pönt- 
uðu vöru, lívenær sem fulltrúarnir kveðja 
þá til, eður og fá annan til fyrir sína hönd; 
gjöri þeir hvorugt, mega fulltrúarnir taka 
til þess mann á þeirra kostnað, og gjalda 
honum fyrir af vörunni, sem þeir hafa 
pantað. 

Þeir skulu auðsýna forstöðumönnum fé- 
lagsins og einkum fulltrúunum hlýðni og 
virðingu, og mega ekki tortryggja aðferð 
þeirra eða vanþakka, nema augljóst til- 
efni sé til, sem þeir eru skyldir að bera 
upp á fundi, og beiðast nefndar til að 
ransaka. 

Þeir skulu miðla af verzlunarágóðanum til 
fasta sjóðs félagsins því, sem fram yfir verð- 
ur 9rbd. af 100 rbd. og leyfa því að standa 
arðlausu í sjóðnum, þángað til 25 rbd. nem- 
ur, úr því fá þeir 4rbd. af 100 rbd. í vexti 
ár hvert. Innstæðu þessa má hver selja 
sem vill, samkvæmt sýnishorninu E, en 
einginn fær hana goldna úr sjóðnum 
sjálfum í peningum; keyptri innstæðu, 
sem er minni en 2ðrbd., má ekki við aðra 
bæta. Þeir skulu og ljá leigulaust af verzl- 
unar ágóðanum allt að 4rbd. af 100 rbd. 
til lúkníngar á skuldum þeirra, sem teknir 


16 


eru í félagið með atkvæðafjölda með því. 
skilyrði, að þeir séu losaðir við kaupstað- 
arskuldir sínar. 

12. Þeir skulu leggja sér til á sjálfs síns 
kostnað 2 gagnskilabækur hver, aðra þá, 
er í skal rita úttekna vöru og innlagða, 
en hina, er gjaldkeri ritar í tillög þeirra 
til fastasjóðsins og til skuldalúkninga. 


B. Hínna skuldugu félagsmanna. 


Þeir hafa öll sömu réttindi og skyldur, 
sem getið er um viðvíkjandi öllum félags- 
mönnum yfir höfuð hér næst á undan, 1. —3. 
5.— 12. Svo:skulu þeir félagsmenn, er losast 
úr kaupstaðarskuldum fyrir aðstoð félagsins, 
vera skyldir að leggja til félags-verzlunarinn- 
ar allan vöruafla sinn ár hvert, og fara að ráð- 

um fulltrúa um öll hin óþarfari kaup, og forð- 
ast þau, þar til þeir hafa endurgoldið félags- 
sjóðnum skuldina, er fyrir þá var goldin. Þeir 
skulu og skyldir að vera í félaginu, þángað til 
þeir hafa endurgoldið því alla skuld sína. Það, 
sem þeir fá gjaldkera upp í skuld sína, skal 
Jafnan vera goldið í peningum. 








Af 


Á 


Teitur Finnbogason. 





FD KG 













































































Árið. Lofuð innlend vara. Pöntuð útlend vara. á Innlögð vara. Eltalin vari. Athugagreinir. 
1848. VII. Tólk. Lýsi. Harðfisk. Saltfisk. | Peníng. Alls Korn. |Kaffi. Sík.| Ýmislegt.| Peníng. | Alls VIL. Tólk. Lýsi. | Harðfisk. | Saltfisk. | Peníng, Alls. Korn. |Kaffi. Sik.| Ýmislegt.| Peníng. | Alls. 
1849. „ „ „ 10 30 15 5ð 18 18 19 A öð „ A á 11 2 17 55 17 19 19 „ öð 
1850.| 10 10 10 20 20 a 10 17 18 18 17 10 104 A |-18 18 291 a 714 20 154 19 1 70 { er þá til góða 14 rbd. 
„ „ „ > 100 48t | 148í 50 50 50 150 is n é 100 483 | 1481 
innistandandi frá f. á... 12 
52 d4 Ðd 150 


































































































ia ; "uuausQoqu(} 
"uOsspunupn UOf "uoseuelg yp "uasuaydays 9 
'srg1 9do8 '6 Sarfjáog "SFS 3sn5y 'o1 “áefjáðy 


| 


SÞ Ze|“ gp|st Kal“  col| 08 











spn 86 Gk 6 (86 er ES Si OE "uosspunugn f 
óg 'ussej0 HS 1|tð 1|sé 1 | í |Sí s | % "uOSssjeJQ sauueFg 
m  'Usuly dd 96 Gg |G g$ gd g |9 1 |S6 S| 09 'uoseuiy aAnga0ð. 

'sesoquuT gg $|ge g|sa g |æg 1 |Z9 L GG "uoseðoquurT '} 

í oor ye g | DONÐTÐ (gor 38 E| 007 ja 
*00T J? 9 amÁy suisgols a. | RN Rg : 
euuewsSejgy una | un | $501) | -epynys Ei e| Sen, | tauewussejaJ JON 
sa | PS | y Seny 
1g03y 





























A 


"SFSI euueðe gæyddn agÁ Íagá So sueiaypje(ð í vIjsturRN "KE 


18 


RT ) 
"uossuof UOf 


"grg1 "dos '6 Sjrarlyáay 


"uuaIspOgm( 
"u0Sssuof "it10ð. *uOssurðS YO}, 
"GFg1 1sn8y "gr tratfjáog 











“  09|sp ænn|st |“ e61| 0081 |= 
'spunugng *f pg 9 |eg g |ý9 9 |tg 1 |Z9 TI| 06 "uOsspunugn 
uOssejp Hæ g|“ Gg | g |æ “ {sk 9 | 06 "UOSsjeJ0 sauueFj 
"uwoseuryd“ g|gr g |“ 9 (Gl 1 |SE Ol| 08 'uoseu1y ang19d. 
"seðoquug Op G|eg Gg |op ec |v 1 |01 6 | 0 "uOseGoquuT 
"00L "001 '00L "001 
3. Þ Je Ér Je fr BLARK í 























Al} 'S *0 BIYJSBINEN 


19 


"moypjefð 
"uOsesja sið. 


"0681 "1qrdog or Sjarfjáog 


uugmsgoquM 


"mOSLSJAN gq uosiepioð 
'0c81 3snðy "gy Staefjáag 





























Sr gg|“ spI(sk s1|“ 228| otsi |= 
spm) 0 pg g | 9 Agi *6..26 GL suðssponumgn:) 'f 
'uOssjeJ0 H 6 Þ|9 1.|66 v |SG “(61 2 .| 09 'uossjeJQ sauuefg 
"uoseumy dd gj £|0g 1 |6r ge |sg “ |19 Þ OF "uoseuIy ang10oð. 
seðoquup:Þ “ grgp Í |“ gils 1 |“ st| oer "HOSESOqUUT 7, 
'00T '00L "001 "001 
Ag #8 91 32 1 
ER GERST RAÐAR 
"0681 AAF 8 (0 EISSEUJEN 


20 


C. RBReikn- 
yfir Inngjöld 
Verzlunarsjóðsins í 

frá 30. Septbr. 18 
saminn af 





-Inngjöld. 

1.  Verælunar-ágóði alls, eptir samn- 

íngi fulltrúanna við kaupmann 

N. N. Nr. 1.- og nafnaskrá um- 

umboðsmanna 16. Ágúst þ. á, Nr. 

3 00 ki 108 
2. Léðlán frá kaupmanni N.N. ept- 

ir samningi hans við fulltrúana 


Nr ER 350 -„ 
a.  Endurgoldið upp í útlagt fé tl 
skuldalúknínga ........... a 
4, Vextir af léðuféúr sjóðnum ept- 
ir skilagrein Nr. 4... .... FE 
== 465 


Reykjavík, 


21 


ingur 
og útgjöld ; 
Reykjavíkur kaupstað. 
til 30. Septb..18 

N. N. 


Gjaldkera verzlunarfélagsins. 








kn 

1. Til kvittunar kaupstaðarskulda fé. 

Íagsmanna eptir samníngi fulltrúa og, 
kvittun. kaupmanns Nr..5. og 6. .;.. 21 


a 


2. Verzlunarágóði allra félagsmanna 6 
pCo. af tillögunum eptir kvittun fé- 
lagsmanna á nafnaskránni Nr. 2. „i..4ð. „ 
3. Endurgjöld til félagsmanna fyrir út- 
lögð tillög til skuldalúknínga.... „ „ 
4, Vextir af skuldabréfum félagslima. „ „ 
Jöfnuður, í verzlunarsjóðnum. „.. 399, 


= 45 
ps „ 999 
eru 1. Léð frá kaupmanni .... 350, 
2. 5 af 100, af 750 eptir nafna- 
Skrá 91 48 
3. Afgángur til skuldalúknínga 1 48 
4. vextir afléðum peningum. 10 


= 999 
1ta Október mán. 1848. 
N.N. 


Gjaldkeri. 


2 Reikning- 
frá 1. Óktb. 1848 til 








Inngjöld. 
1. Eptirstöðvar í verzlunarsjóðnum 30. 
Septbe SS. tinna BL. 9005 
2. Verzlunarágóði, alls 13 af 100, af. 
1500 rbd. eptir samníngi fulltrúa.og 
kaupmanns Nr. 1. . og. nafnaskrá 
NR kl A 
8. Léð lán frá kaupmönnum. .... „ „ 
4. Endurgjald skuldugra félagslima 
fyrir -útlagt fé til skuldalúkninga 


Nr 92 SG ÞIS 8 
5. Vextir af léðu fé úr sjóðnum eptir - 
skýrsluN. 4. .... I AU Ra 





A 


> 


ur o. s. frv. 23 
30. Septbr 1850. 
NN 
Útgjöld. 
1. Til kvittunar kaupstaðarskulda eptir 
skýrslu fulltrúa og kvittun kaup- 
mannaNr. 5. og 6. ....0..... PA 
2. Verzlunarágóði allra félagsmanna “ 
eptir nafnaskránni Nr. 2. .....112 48 
ö. Apturskilað félagsmönnum upp í til- 
lög þeirra til skuldalúknínga, eptir 
kvittun Nr ds 10 a 
4. Af lánsfé kaupmanns til sjóðsins 
endurgoldið eptir kvittun Nr. 6... 20 
5. Vextir af skuldabréfum félagslima 
Jöfnuður í sjóðnum ........-. 464 


> 
vus 


á a 5 „464 48 
eru 1. Léð frá kaupmanni 
(850 — 20) ..... 330; 
2. Verzlunarág. sjóðs- 
ins f. ár.. 37 48 
p. ár. 4 af 


100 af 1500, 60, 
—— 48 
3. Vextir,f.á. 10 


Þ ár. ... 8 


4. Endurgjald skulda 
(I8— 10). ...... 8 
5. Afgángur þess, sem 
ætlað var til skulda- 
lúknínga (f. á. 1 48 
pá —48) 21, 








464 48 


sn As g 
A 





25 


Ð. 
GAGNSKILABÓK 
verzlunarfélaga 
Teits Finnbogasonar 
yfir 
Tillög hans til skuldalúknínga og afdrátt af 
verzlunarásóða hans, 

sem 'innistendur 


í enum fasta verzlunarsjóð. 
Byrjuð 1848. 


26 


Tillög 
til skuldalúkníngar 
IRAS:6. a a 1 
Finnur Jónsson 
gjaldkeri. 
TS 1 


Jón Jónsson 


gjaldkeri. 
I 1 
= Á 
10. Septbr. borgað 
gegn kvittun. .... ke 
A 


Þorsteinn Helgason 
gjaldkeri. 


62 


66 


18 


18 


27 
Tillög 
til verzlunarsjóðsins, sem þar verður innstæða. - 
1848. (sjá Nafnaskrána) ....,....2 73 





RS 2 62 
=5 39 
4 48 
9 87 
(1851 — 1852 — 1853 — 1854). . .. .. i85 15 
OO sa ar 27 ST 


Skuldabréfi fyri 27 rbd. 87 sk. og vöxtum af 
þeim til 11. Júní 1854, hefi eg tekið við. 


Reykjavík, 16. Ágúst 1854. 


'T. Finnbogason. 


28 
E. 


Framsal. 


(sem áteikna skal kvittunarbók gjaldkerans, þegar ein- 
hver félagsmaður selur öðrum innstæðu sína í verzlun- 
arsjóðnum). 


Eg undirskrifaður framsel nú N. N., frá 
mér og mínum, kvittunarbók þessa, með. öllu til- 
kalli til innstæðu þeirrar í verzlunarsjóðnum, er 
hún  uppáhljóðar (og skuldabréfinu, er þar 
getur um, að upphæð 27 rbd. 87sk. r. S., dag- 
settu 16. Ágúst 1854); er því velnefndur N. 
N. réttur eigandi téðrar innstæðu, upp frá þess- 
um degi, og allra vaxta af henni frá 11.} Júní 


þessa árs. 
Reykjavík, 20. Ágúst 1854. 
Teitur Finnbogason. 


viðstaddir vottar 


NN, N. N. 



































